P a g e | 1 



l 

REKAANU BAMBA 



SEEX MUUSAA KA VVEREKAANU 
Aji-Taalif Ji 

XARNU BI : Seex Muusaa Ka VVerekaanu Bâmba (Yalna ngêrêmul Yâlla neel leen) woy ko ci atum 1929, ndeysaan! 
doon jamono ju taroon lool, nâkk ab dund, mbay mu doxul, taw amul, nâkk xaalis, muy jamono ju naqari 
wallaahi! jaam ni yooy, tumurânke, xiif, jaaxle te soxla ndimbèl lool, ba tax VVerekaan wi jèl xalimaam woo Yâlla ci 
barkeb Sèrinam bi mu yaakaar ni Yâlla man na léen a wallu ci barkeem, te def ko nag ci eakkutéeful Sèn Daam Abdu 
Rahmaan Lôo ak i mag i taalibeem. Ba tax mu naan : 

« Awma mâqaamam di la woo | VVaaye mutiid yi noo ma woo | Ni tawatal te bu nu woo | Saw lâmminay 

wow xarnu bi. » 

Muni:"waaye muriit yi noom a woo, ni tawatal te bu nu woo." Bu nu woo [maanaam] kon woowal Yâlla ei barkeb 
Sunu Sèrin. 



Muy woy wu Yâlla nangu it ndax waxees nani: ba mu noppee ei woy wi la jawal ea Barabu Sèrin Tuubaa jâng ko fa, 
te fekkoon toogees na diir bu yâgg tawul, gâncax gi loof, niki mu ko yuuxoo ei woy wi, waaye ba mu jângee woy wi ei 
Barabu Sèrin Tuubaa bay génn, dees koo wutal lumu seeloo ndax taw bu bari. 

Loolu dey manees na ko jâppe firnde ei nangu gu Yâlla nangu woy wi, ngir loolu moo doon dâttub séen tawat. 

VVaaye ginnaaw nangug woy wi yit, taar beek woyiin wee gènatee yéeme, ei bees ko tèkkalee ak woykat yi ei Araab 
mbaa sax weneen lâkk. 

Ci nimu tènkoo ei saart i woy ak i tèrèliinam, sâmmoonte ak galan (bahru) bi mu tânn, matal nattun yi (awzaan), 
jotale (balaaxa) te leer nânn (bayaan ak ma'aanii), boole ei xoromu lool. 

Yéeme na! ni mu woyee woy wi, xamni bees koy déglu, man di yêg mettitu jamono ja, ak it aal ji mu ko doon woyee, 
lépp mu dèxènaale ko ei woy wi, ba manees ko eee fekk. Loolu nag di nu won nooyug VVolof. 

Ginnaaw taar bi yit nimu féenalee woomug VVolof ak sâmmoonte ak nos-wax (lègg-lègg/grammaire) ei woy wi yéeme 
na, ba lees ei man a jèle ei ay baati VVolof, ak nosiinu baat yi, duun na lool, kon daal kuy yèggu ei suqali wolof mbaa 
yitte woo VVolof war gaa sant Seex Muusaa Ka, Yâl nanu ko Yâlla, aji-mâgg ji, fayal ei barkeb Seexul Xadiim Sèrinam. 



BISMI-L-LAAHI AR-RAHMAANI AR-RAHIIMI 
«Wa izaa sa-alaka 'ibaadii 'annii fa-innii qariibun ajiibu da'wata-d-dii'ii, izaa da'aanii fa-ajib da'vvata. 
rabbi innii lima anzèlta ilayya min xayrin faqiirun. 
rabbi yassir vvalaa tu'assir» 



P a g e | 2 



Sérin bi noo gi deeti naan 



Noongi dangaan ci Musta 
Ak âqi mboolem ay rakkam 
Mboolem muriid yépp a ngi tuub 
Mbâkke, dangay boroom i mbôot 
Aw ma mâqaamam di la woo 
Tay jii ma wax bani tareet 
Te bul ma tanxamlu ci naan 
Jooy i perantal la nu jooy 
Jis u nu baay te noo ngi raam 
Fabal sa doom yi yépp boot 
Te fab muriid yi suturaal 
Ndax Yâlla amdi Mustafaa 
Boolem muriid yépp a ngi jooy 
Jamono jaa ngi xiif a xiif 
Xiif tax na, nenn mag hi yooy 
Taxna, na daa joxee ngi laaj 
Xam nah ni yaa nu daa tawal 
Sa yèrmandee nu daa defal 
Sa yèrmandee nu daa sanal 
Noo séen i sag sâggiku na 
At moo ni ndax mooy tane daaw 
Wèy ! nu ni wèy! noo ka torox 
Garab gu mag bu nee jirim 
Allaahu akabaruz zamaan 
Libeek, sikkeek i sèhfaraan 
Astaxfirul Laahal Aziim 
Xeewal yi daf daa wal-wali 
Xeewal yi daf daa walangaan 
Wâcci nga yaw loo mas a wax 
Gâncax gu ndaw gi weddatul 
Njèmbét la mooy gaa ya dikkon 
Ag hâkk a bon ci waa ju baax 
Leek-leek nga gis fi ab muriid 
And'ak komersaa ya di jaay 
Na lee nga xâcc i defi see 
Yaw la nu yaakaar abadaa 
Yèrém nu tay yaru na nu 
Soo nu joxoon la nu yoran 
Yèrèm lu nan, torox lu nan 
Nun tuxu nan sun kér i baay 
Muriid yi saalit nanu ren 
Tiijaan yi réeeu nanu tay 
Bawal-bawal jolof-jolof 
Koo xam ni daan a ame jaak 
Ku mas a am yaar i wata 
Koo xam ni daan a ame taax 
Kér yaa ngi wéet ba ni woyorj 
Tubaab yi sax pert nanu 
Na tukkiwan faf nanu larj 
Naar yaangi yalwaan'ak a xaar 
Wooy Mbâkke ! yuuxu nan ba dee 
Yaw yaay donoy Muhammadu 
Man ngaa defar biteek i biir 
Man sa kanam, man sa gannaaw 
Sa mbir èppante na'ak dèrèm 
Ma léebu ngaa yi la xamul 
Nan far wannee ku tagg daam 
Bâmba muneef u laa misaal 



Faqiir dafay nangoo dagaan 



Ma nekk marwat'ak safaa 
Ak âqi séen baay yi nu am 
Tey réeeu bâkkaar yi nu joob 
Te sag njaboot tawat gilôot 
Waaye muriid yi hoo ma woo 
Ngir yaa ma def antarpareet 
Ngir lii ma bon tey ku anaan 
Boo nu fabul, lee nu ni wooy 
Ku hâkk yaay, day nâmpu maam 
Noom it nu boot séenug njaboot 
Mottali jâkk a jii nu naal 
Tabax jumaa-i Mustafaa 
Ngir lunu bay-bay mu dal di gooy 
Luh togg, bar gi ni ko fuuf 
Xiif tax na, gor su ndaw si jooy 
Nii népp séen i sas di xaaj 
Daanu bayal, daanu noral 
Lu xel dajul, daanu défél 
Jigéen ha, yaa nu daa amal 
Noo séen i gaay dâggeeku na 
Mooy gén a far dellu gannaavv 
Yalwaan, amoo ku la sarax 
Garab yu ndaw yi day jirim 
Jamono moo man a safaan 
Lan daa diwoo muy walangaan 
Tuub nanu lan daa def i koom 
Baawaan fi nun di kel-keli 
Waxset nga wuute nga'ak sayaan 
Def nga ko jox ku mat a jox 
Mag ha nga yar ken woddatul 
Daa wéy ei xeewal ya fi won 
Day tas kèrèm xolam ba jaax 
Muy taxawaalu ni'b mariid 
hii di wajaaseeri baxaay 
Nii def i dag ngir bafi a loof 
Ngir yaa nu tâggaleek bidaa 
Dôotu nu fo, xâmme na nu 
Dôotu nu def ,nanu defan 
Jooy na nu ren, saraxtu nan 
Gâddaay te def la ngén ji baay 
Ngir xamni yaa léen ame wan 
Xam nah ni béy du sôoru boy 
Mboolem pèl'ak naar'ak wolo 
Daa ame ângaar'aki juuk 
Soxla na ren jii yaar i méta 
Tay ming ni ngeeju'b néek bu baax 
Lal yan yoroon def i koyorj 
Na léen gèmoon pert nanu 
Fuh wâcci deef i léen falarj 
Seex buh xamoon dellu fa jaar 
Wallu nu boo yeexee nu dee 
Te yor nga sirrub Ahmadu 
Defar nga baadoola'aki buur 
Loo sant Yâlla mu ni waaw 
Nde xarnu bépp am gèrém 
Waa ju xamul dees koy xamal 
Ngir moo nu may lu jombi maam 
Yaay géej gi wér waa senegaal 



Nangul nu lépp lu nu haan 



Ak âqi amdi Mustafaa 
Ak âqi seex yi Bâmba am 
Ba lu nu bay-bay, du nu gôob 
Nu def ma ab ântarpareet 
Ni tawatal te bu hu woo 
Yaa fab i xam-xam ne yuréet 
Muriid yi yépp a la ko haan 
Ku nuy yafal, ban def i kooy 
Buural te boot nu, ngalla daam ! 
Ku manta boot nga jox ko mbôot 
Foo toll dolli séen alaal 
Bam tol ni marwata'ak safaa 
Ba séen i âddiya'a ngi booy 
Seex Bâmba, neel ngén ji mbindée 
Xiif tax na, yenn tool yi booy 
Ken dôotu dem fenn ba waaj 
Daanu rohal, daanu daggal 
Daanu tibbal, daanu leel 
Tay hépp a yam ken amatul 
Noo séen i ngém rékkiku na 
Ba rab yu aay yi sax di naaw 
Garab bu daanoo xob ya lax 
Méhnat ma say mbir ya èlèm 
Xéewél yi daf daa walangaan 
Nuy xelli kopp ya di naan 
Te muy lu neexulan boroom 
Moo tax ma jôg di pél-péli 
Xamoo xur'ak tund'ak sayaan 
Daawoo nu nax, daawoo nu cax 
Moo tax ma naala suuxatal 
Tay hi ngi def ya hu bawon 
Daa eeeb u tay ngay ahe laax 
Walla mu xâcc def tériid 
Te xamni yaa doon séen i baay 
Nii daw ba raw ba ni nu fuuf 
Tuub nanu mboolem la nu daa 
Dôotun nelaw, yewwu na nu 
Xanaa yégooni yaru nan 
Soppeeku nan, jébbalu nan 
Tuubaa di kér, bâmba'a di waay 
Yaa léen joxon la nu yoran 
Yaa man a may nit lu ko doy 
Kenn gis a tul ku ame yéf 
Mii at mu am déwén mu jéek 
De munta am njèg u méta 
Bu gén a feex bam ni ea faax 
Na doon i wuur def i koyarj 
Yahood yi it fayit nahu 
Âdduna yaa ka noo welarj 
Ken talatul loo jox i naar 
Melal ni kuy rammu ku dee 
Te yor nga bôot i Haamidu 
Yaa dindi âllarba'ak dibéer 
Loo wax fa diiwaan hu ni waaw 
Te am dèrèm te yokku ngém 
Subhaana, yaa ka mat kumal 
Boolee'k Muriid yuy daw di raam 
Deef u la jâlle genn gaal 



Ndax Yâlla naatal xarnu bi 
Mi Yâlla jébbal xarnu bi 
Ndax Yâlla naatal xarnu bi 
Sérih bi geesul xarnu bi 
May lâpputoo waa xarnu bi 
Saw lâmmihay wow xarnu bi 
Ci sama xol, ei xarnu bi 
Ngir bégg a dekkal xarnu bi 
Mu dellu naatal xarnu bi 
Roggani mboolem xarnu bi 
Ndax Yâlla naatal xarnu bi 
Ndax Yâlla naatal xarnu bi 
Ndax Yâlla naatal xarnu bi 
Sarax nu naatal xarnu bi 
Mu dellu naatal xarnu bi 
Sérih bi geesul xarnu bi 
Sèrih bi geesul xarnu bi 
Feesal nga sâqi xarnu bi 
Reggal nga mboolem xarnu bi 
Sérih bi geesul xarnu bi 
Ngir hâkk gii ei xarnu bi 
Ay Mbâkke ! géesul xarnu bi 
Bâmba'ay danjaamal xarnu bi 
Lii rekk a dal waa xarnu bi 
Ci ndabi mboolem xarnu bi 
Wata ya kornu xarnu bi 
Jurbel a wuuteek xarnu bi 
Sérih bi geesul xarnu bi 
Sam ndox a naatal xarnu bi 
Séddon nga mboolem xarnu bi 
Njèmbêt li wan ei xarnu bi 
Ngir hâkk gii ei xarnu bi 
Jaaxal na gaa yi xarnu bi 
Ndaw njombe gaa yi xarnu bi 
Moo tee nga naatal xarnu bi 
Moo tee nga naatal xarnu bi 
Bâkkaar ei njékk xarnu bi 
Yèrèm nu naatal xarnu bi 
Ku weddi laajal xarnu bi 
Sarax nu naatal xarnu bi 
Sérih bi geesul xarnu bi 
Yobbu nga mbôoti xarnu bi 
Moo tee nga naatal xarnu bi 
Sérih bi geesul xarnu bi 
Sérih bi geesul xarnu bi 
Sérih bi geesul xarnu bi 
Sérih geesul xarnu bi 
Sérih bi geesul xarnu bi 
Yal na hu yées ei xarnu bi 
Sérih bi geesul xarnu bi 
Sèrih bi geesul xarnu bi 
Yaa nuy tinul waa xarnu bi 
Man ngaa defar waa xarnu bi 
Sâkk Muriidi xarnu bi 
Wax léen hu naatal xarnu bi 
Nga may njarih waa xarnu bi 
Yaa neex a wan waa xarnu bi 
Ag eant a war waa xarnu bi 
Say duus a tooyal xarnu bi 



P a g e | 3 



Seex Bâmba yaa di'k mbâmbulaan 
Ku sôobu génnaaley dérèm 
Géejug hikkam ga mu détém 
Luum loo na fôore ya vvéyon 
Sirrub andaar i xam-xamam 
Fekkon na dab yi ni xareet 
Taalif na môol yu fees i taax 
Day duusu dong a yay dètèm 
Bâmba'a di géej gu tâbbi géej 
Lu baax du baax ba jâll baax 
Waa ju la sopp dal di baax 
VVaayam du niit gariiti laax 
Ku vveddi lii demal lagan 
Ngénéeli daam ya gèn a tuut 
Xarbaax la raw na kuy xiyaas 
Moo jar a vvay bah a selavv 
Seex Bâmba yaa bariy njarih 
Sérih si, hoo doon fatafoo 
Seex Bâmba yaa di'g mândavvaar 
Nun sôobu nan la jâlle nu 
Seex bâmba yaay ngèn ji keno 
Billaahi vvéeru nan ci yavv 
Seex Bâmba yaay ngén ji vvurus 
Def nan la ngay sunu takkaay 
Seex Bâmba yaa di'b libidoor 
Seex bâmba yaa nu mat boroom 
Buur Yâlla jox na la'y midaay 
Seex Bâmba yaa di'b kir-kiraan 
Def nan la geg bu deefi yéeg 
Yâlla'a la jiital ca qadiim 
Yavvma ajaaba bi balee 
Sirrub déggoom ba la ni naat 
Mu jâll toog ca gângunaay 
Billaahi Bâmba'a dim kelarj 
«Qaataltu fil bahril la'iin 
Yonent ba'ak ahlubadar 
Gaborj ha xam na huy biram 
Kerook la lâbbe ya ni vvaavv 
Tubaab ya naa ko nan maroo 
Téngaale vvuh la asamaavv 
Karaama yaa nu ko xamal 
Âll'ak kér'ak jaam'ak gor'ag/k 
Luy nit ku huul'ak nit ku weex 
Mbindéef yi yaa léen fal i buur 
Soodaanu war nah ni nèrèm 
Ko-mersi naa la mersi hoom 
Ken dôotu dox kem li nga do 
Limaamu Shahraaneey kamaal 
Mboolem xawsu ya weyon 
Xaadiru. yeesal ngay biram 
Lottal nga fiofi sharii'atu 
VVoroom kurus yadaa aji 
VVommat nga naar yeek i wolo 
Roytéef i xarnu bi nga won 
Xutbu yi, yaw lah daa fegoo 
Naar yaa ngi am hidaaya tay 
Seex Bâmba, yaa di ab newe 
Dundal nu, noo di sa'g njaboot 
Yaay fekk waay i njoro-ndiaay 
Muriid yi yaa yor séen ngêrêm 
Seex Bâmba yaa di ag nduyoor 
«Wa saabiguuna saabiquun» 



Ku sôobu dôotu haane naan 
Békkoor bi dôot u dem kèrèm 
Bani ko séee moo'k hoham 
Raam loo na kângam ya fi won 
Museefu eaa nattal wujjèm 
Mu soppi léen watay sareet 
Te xalimaam du juum du jaax 
Duus yay jallaahoo ei'b dènnam 
Fekk fa géej gu ni ko ngéej 
Waaye Sèrih bee weesu baax 
Waa ju la weddi dôotu baax 
Dôotul lâmbooy sagar di daax 
lisaa di mbar moo man u gan 
Xel man u koo takk di root 
Lu xel dajul deefu ko raas 
Guddee'k bèeeég bah a nelaw 
Férih nga wuute ga'ak kérih 
Sondeel du mel ni'b limiyee 
Waaju la tâbbi dôotu réer 
Waay Mbâkke! bul dem bâyyi nu 
Sa jén yi doy na huy dono 
rjoy nan ei yaw lu man a xew 
Foo génn xânjar daaldi rus 
Di sun bitik nu di la jaay 
Lâmburde wuute na'aki euur 
Fekkoo ei âddina moroom 
Diiwaan ha xam nahu sa waay 
Ku jém ea Yâlla na la haan 
Te def la mbér mu deefi déeg 
Tuddee la Ahmadul Xadiim 
Yéefar ya juum wuyoo walee/aa 
Ca doqi gôor ha huy sanaat 
Buur Yâlla râng koy medaay 
Moo jâppu saytaane welarj 
Kabkabuhuu nadbul amiin 
Noo dâkku kaaree ya ko wér 
Galwaa ha xam na huy biram 
Maarâbbu bii bu leen ei gaaw 
Soldaar sa naa ko bun meroo 
Bér yépp booloo nah ni waaw 
Mâqaama yaa nu ko amal 
Ceddook sèrih buur'aki dag 
Diggante askan yu du jeex 
Ku mas a xèy taal baboor 
Biidaanu war nah ni na'am 
Pèl yaa nga naala «mujji-doom» 
Ken dôotu wax kem li nga wax 
Téeréerm ba Bâmba lay misaal 
Yaa sôobu ngiir ya hu awon 
Tiijaanu yeesal ngay biram 
Jommal nga hoh haqiiqatu 
Ak gaa ya daa siyaare ji 
Xâllaat nga ngiirum tasawuuf 
Kiimaan i labdaal yi nga won 
Nattu ya gôor ha daa tegoo 
Tiijaan di laaj hidaaya tay 
Sébbi nga tooyal gépp wet 
Wodd nu, nee nu wâkk boot 
Nga fal ko, boole kook i gaay 
Sèrih si yaa yor séen xorom 
Sérih si hoo doon njawli béer 
Yâllaay boroom «Kun fa yakuun» 



Ku mândi day démbaan i teen 
Ku ni eurum kaasub ngèrèm 
Maseef u eaa nândal ku xam 
Daane na mbér ya fi newon 
Ayam ngi suural na'w hoham 
Duy léen ngènéel bah ni sèréet 
Te am xelam du gag du naax 
Mooy géej gu ridwaan di'y jènam 
Mu duy ea léer ya ba ni ngiij 
Baax a ngi yam fi xotti baax 
Waa joo gèrèm muy gén di baax 
Loxoom du daarati ei mbaax 
Yaa ramla wuute na'ak sa gan 
Mbaa xalima'aki daa yu xôot 
Fugraas la rawna gôoru faas 
Ba raw hi daa wayal calaw (buur ya) 
Sérih si yaa di séen sèrih 
Jant la moom fawxana wee 
Yaay jant say gaa ya di weer 
Yawmal Xiyaam yobbaale nu 
Soo doon fital di ag kéno 
Ngir «'urwarul wusqaa» du sew 
Gor su la waaje dôotu rus 
Yaa gèn i baay gèn i nejaay 
Sérih si sôobu wuh sa mboor 
Toohoo boroom, toohoo moroom 
Waajoo gèrèm, kérém du daay 
Soo doonu tur di «Alxuraan» 
Kelat] mi, wub nga bér yi jéeg 
Jiitu na aadama'aki doom 
La bâmba not hu naa alee 
Népp ni nuut tâllal i baat 
Diiwaan ba jox ko séen i gaay 
Ba tér ko rendi fa gaborj 
Ma'al amiini wal amiin» 
Saytaane nèrméelu di sér 
Lâmbar ha seere nay biram 
Leeram gi sarna asamaaw 
Lâbbe ya naa ko bun woroo 
Gurag yi lay nah sa gannaaw 
Kaaraanga yaa nu ko defal 
Bokk'ak i jâmbur hépp a jag 
Fu nekk daam def na fa seex 
Di xelli attaaya ju foor 
Népp di sant ak a gèrém 
Wolof ya naa «amoo moroom» 
Ken dôotu jox kem hi nga jo 
Gih naa ni mooy aboo rijaal 
Wommat nga «ruu» ya hu yoron 
Shazaliyu, yeesal ngay biram 
Sa ngiir mi mooy tariiqatu 
Yaa tax hu daa siyaare ji 
Shariif yi yaa tee hu shuruf 
Kiiraay i lawtaad yi nga won 
Lashyaax yi yaw lah daa sagoo 
Te musu hoo weesu bu rèy 
Bay nga mu hor, gôob nga fat 
Te suturaal nu, may nu mbôot 
Ni doom i Maam Séynabu Njaay 
Bih la gisul hi'ng ni xerem 
Waa ju la nemm falu buur 
Ewwaaye gaay ya fi jékkoon 



Say kaas a mândal xarnu bi 
Doo mar li des ei xarnu bi 
Toqan nga doy na xarnu bi 
Amul niroo ei xarnu bi 
Wujjèm amul ei xarnu bi 
Wâccoo na moo'k waa xarnu 
Du fâtte léf ei xarnu bi 
Te mus la fer ei xarnu bi 
Dellu si tooyal xarnu bi 
Baaxaale gaa yi xarnu bi 
Waa yoo ko warna xarnu bi 
Ku weddi laajal xarnu bi 
Bâmba'a ko haak ei xarnu bi 
Lottal na mboolem xarnu bi 
Sakkaa hi teewe xarnu bi 
Ngir li mu def ei xarnu bi 
Yaa man a leeral xarnu bi 
Leeram nga tiim na xarnu bi 
Leer ya gèndoo ei xarnu bi 
Te yobbu mboolem xarnu bi 
Sa'y wal a (bal a) mokkal xarnu b 
Déesu ko dog ei xarnu bi 
Doy nga takkaayal xarnu bi 
Yaa gèn xariit i xarnu bi 
Nde kon hu naatal xarnu bi 
Tinul nu tooh i xarnu bi 
Yaay kir-kiraanub xarnu bi 
Yaa boole mbôot i xarnu bi 
Sebul ei mboolem xarnu bi 
Jiitu na gaa yi xarnu bi 
Notaale gôor i xarnu bi 
Ken yènguwul ei xarnu bi 
Kerook la âtte xarnu bi 
Nibbi si wax ko xarnu bi 
Moo ko waxon waa xarnu bi 
Lâbbe ya daw ei xarnu bi 
Seere sa wôor na xarnu bi 
Sar na ei suusi xarnu bi 
Nibbil yilif nga xarnu bi 
Nde wub nga lâmbi xarnu bi 
Yaa suturaal waa xarnu bi 
Jaaraama daam ei xarnu bi 
Bu man a yor waa xarnu bi 
Fajoon nga aajoy xarnu bi 
Ngir yaa defar séen xarnu bi 
Yaa dâmbe tagg i xarnu bi 
Daralewoon nga xarnu bi 
Xutbu yawon ei xarnu bi 
Yeesal nga wirduy xarnu bi 
Kuntiyu jox la xarnu bi 
Moo gén a jub ei xarnu bi 
Sérih sa woon ei xarnu bi 
Jâlle nga léen ei xarnu bi 
Ak nujabaa-uy xarnu bi 
Bay laaj hidayay xarnu bi 
Yaw la hu roy ei xarnu bi 
Man ngaa dundal waa xarnu I 
Nee léen «amiin» yéen xarnu 
Lâmp bi won ei xarnu bi 
Fajal nu aajoy xarnu bi 
Sa lem gi neex na xarnu bi 
Noo yobbu mbôoti xarnu bi 



P a g e | 4 



Na raflevvoon wodd na léen 
Na ko béggoon Seexal na léen 
Seex bâmba yaay ngayndeg njaloor 
Fâddal nu ndaama yii di daan 
Seex bâmba yaa matub Sérin 
Soppi nu ay vvagook i gaal 
Seex bâmba yaa matub sériif 
Siggil nga vvaa mbâkke bavval 
Mbâkke dimb'ak, mbâkke xewar 
Askanu kér maam maaram 
Daarus Salaam, Daarul Minan 
Yaa tax hu dooni kâppitaal 
Sa daaru yee di'y lôppitaal/n 
Râggi xol'ak râggi yaram 
Fekkoon nga réew mi defi ndôol 
Fekkoon nga hii defi lafah 
Yaa dikk jag ya fi dammoon 
Amal nga gaa yu amulon 
Sa waay du hee waayi kaneen 
Taxoon nga ruuh yi dajaloo 
Xâlloon nga ngiir mi ba mu weex 
VVommat nga ruuh yi jox boroom 
Dekkal nga julliy jurôom 
Aw nga siraatal mustaqiim 
Sunna si yaa ko dekkalaat 
Fekkon nga huy wahh ak a tuur 
Soppi jigéen fiiy muslimaat 
Yaa tax nu daa sellali jéf 
Jirim yi yaa don séeni baay 
Ku jooy fi yaw nga noppi loo 
Billaahi yaa mat li nga doon 
Mboolem sahaabatu rasuul 
Ka'ab dadaa tagg rasuul 
Yaa raw ha daa janook rasuul 
Yoon wamu aw ba raw mbindéef 
Diggante mulkoo'k malakoot 
Aras la daa gisee'k boroom 
Moom la hu may nuurul jalaal 
Gaa léer, ca lay jahe'y eibeel 
Yâlla la daa sukkandi koo 
Téere ya lay wéttalikoo 
Taalif la daa jèfandikoo 
Tawhiid la daa xamali jaam 
Fum toll day tagg rasuul 
Dem jâkk a moo ko tax a nuuj 
Njool mâkk a daal lay segeree 
Fab na ea xayru lanbiyaa 
Dèddoom gu mat gamu jagoo 
Nattoom yu réy yam daa tegoo 
Dunyaa da koo wanon gannaaw 
Béggul galan béggul medaay 
Béggul fas ak nag ak galeem 
Béggu la am junni yu rorj 
Dèrèm du yâq ab deram 
Dêrèm xâmmee wu kook xandee 
Mbindéef yi yépp a yam fi moom 
Bawal-bawal akub ajoor 
Mbâkke gènul fi moom guyaar 
Tabax, gènul fi moomi mbaar 
VVolof, génul fi moomi naar 
VVata, gènul fi moom saxaar 
Mâggat, gènul fi moom sixaar 



Na reflewoon sedd na léen 
Na ko bèhoon suuxal na léen 
Ag ndaama sôobutil sa mboor 
Notal nu noon yii di nu daan 
Yaa xôoti mbir te yaa xarah 
Ten yab sa marsandiisi haal 
Mbâkkeek mbusoobe dootu soof 
Mbâkke kajoor yaa léen bewal 
Ak mbâkke baari, kér sayar 
Yaa tax ba waa ju hu gèrèm 
Daaru yi fii kulli zéman 
Niroowu hoo ki fâkk-taal 
Ku râgg war na lay dagaan 
Yaa koy raggal joxey ngèrém 
Fekkoon nga hépp defi gool 
Nii daanu far ba ni féléh 
Jénganti mbir ya fi dèngoon 
Xamal nga gaa yu xamulon 
Sa waay du xâcci jém faneen 
Te wootewoo, te fitaloo 
Ku ei awoon mujj na seex 
Sâmmal nga njur yi séen boroom 
Ba eeddo yaangi jâppi wôom 
Te boolewoo wal aki doom 
Térbiya yaa ko yeesalaat 
Daa takk i ndomboy takk i euur 
Nuy dawu gôor ni muhsinaat 
Yaa tax nu tekki nun wolof 
Baayo yi yaa doon séeni yaay 
Ku xiif fi yaw nga regg loo 
Noo seddu teggi eer bu duun 
Ak bér ya daa tagg rasuul 
Bushayri daa tagg rasuul 
Ngir yaa liggéey ba am wusuul 
Ba def donoy ngén ji mbindéef 
Ba sar ea péey i jabarôot 
Kursiyu lay xamey soloom 
Moom la hu may nuurul jalaal 
Gii léer ea lay hoddee'y ngènéel 
Yonen la daa jottali koo 
Durus nga lay moyandikoo 
Mahfuus la daa gângandikoo 
Hikaaya lay xèyee subaam 
Du war watay dammi rasuul 
Julli ji na fi'y râkk a ba géej 
Soo ko tudaa mu daldi ree 
Jikko yu raw yuy lawliyaa 
Ak xam gu mat ga mu jagoo 
Te teewu koo ând ak sagoo 
Musula faale yamu laaw 
Béggul lu ab tubaab di jaay 
Béggul bay ak xar aki doom 
Béggu la dox di yor i borj 
VVurus du tax mu ras bétèm 
Diinaar xâmee wu kook ganaar 
Alal yi yépp a yam fi moom 
Sâmm aki baadooloo ki buur 
Kon ummi mbâkkeek taar ba kaar 
Ângaar, gènul fi moom sabaar 
Gânnaar, génul fi moom Mbayaar 
Mbaanik génul fi moom daqaar 
Ndawit, gènul fi moom kibaar 



Ruuh ya gèmon wommat na léen 
Na xâddiwoon neexal na léen 
Soo doonu weer di weeru koor 
Jâggil nu mbér yii buh nu daan 
VVaane wi yaa raw ab marah 
Te yobbu gôori senegaal 
Séen xol ya war na ni gariif 
Pénku bawal yaa léen defal 
Saanârjka bâmbaa leen defar 
Mu ber kèrèm am i dèrém 
Yaa leen yoxon la hu yoroon 
Am nahu barke am halaal 
Ku hèw nga jox garab mu naan 
Jarak yi war nah laa gèrèm 
Yaa tax ba nuy niinal i bool 
Noo ku hu haan jabar mu bah 
Yékkati néeg ya suufe woon 
Feehal nga mbir yi nébbu won 
Deesu la xam di gèm kaneen 
Te wate woo ni kuy faloo 
Te masulaa jâdd aka jeex 
Seex bâmba ken du sa moroom 
Te fetaloo bah ami gôom 
Ba âgg yaak sa yépp doom 
Te alxuraan yaa ko falaat 
Yaa sampi daaru, fali wuur 
Rékki takkaayi séen i baat 
Yaa tax ba nuy woy di walif 
Miskiin yi yaa doon séen nijaay 
Ku mar fi yaw nga mândi loo 
VVâeeal, damul, langul te téen 
Melna ni bay nga séen i tool 
Hasaanu daa tagg rasuul 
Ba def xaliifatu rasuul 
Maneesu koo xamal mbindéef 
Ken musla boole séen i bôot 
Diiwaan la daa faley moroom 
Mu boole koo'k sirrul kamaal 
Kamaal ga lay falee'y meteel 
Jibriil la daa dimbandi koo 
Pexe ya noon ya daa jagoo 
Hikkam la daa sukkandikoo 
Riwaaya lay gonte nekaam 
Du werse borj ei tarasool 
Aj mâkka mas na ko ni ngéej 
Gih naani daawu hu soree 
Moo raw xiyaaru lasfiyaa 
Ak muh gu rèy ga mu sagoo 
Te amna bôot yu mu fegoo 
Jublu ei Yâlla ne njanaaw 
Jaayante na ak Yâlla sa waay 
Béggu la am sâqi njurôom 
Moo mas a dox ba dem gaborj 
Nawul dérèm xeebul pérèm 
Kuy waaru bâmba doyna waar 
Béggul bahul xeebul du yéem 
Ku laaj mu jox la sa muur 
Kon du ko may sérih guyaar 
Baari, gènul fi moom pataar 
Kon taaxi jurbel du fa jaar 
Rusul a yalwaan ak a xaar 
Njâeeaar, génul gumba gu taar 



Bah wommataale xarnu bi 
Bah del si ând'ak xarnu bi 
Mbaa weeru gâmmuw xarni b 
Te def nu mbér ei xarnu bi 
Say gaal a jâlle xarnu bi 
Def nub masin ei xarnu bi 
Maam Jaara tiim na xarnu bi 
Lu tax hu siiw ei xarnu bi 
Ba huy defar waa xarnu bi 
Daagul rusoo ei xarnu bi 
Ku weddi seetal xarnu bi 
Noo gâddu mboolem xarnu b 
Doktoor bi yaa faj xarnu bi 
Ngir yaa wéral séen xarnu bi 
Yafal nga mboolem xarnu bi 
Nii mel ni man ei xarnu bi 
Bah man a ând'ak xarnu bi 
Dekkal nga ruuhi xarnu bi 
Sa diine doyna xarnu bi 
Lislaam nga moome xarnu bi 
Ba yobbu mboolem xarnu bi 
Yaa man a jâlle xarnu bi 
Yaa wone diiney xarnu bi 
Tay hi ngi wommat xarnu bi 
Yaa bind loo won xarnu bi 
Tasaare daaray xarnu bi 
Di muuru déddu xarnu bi 
Xamal nga gaa yi xarnu bi 
Yaay wéeruwaayu xarnu bi 
Mândal nga gôoru xarnu bi 
Nde wub nga lâmbi xarnu bi 
Bayaale tool i xarnu bi 
Semmal nga léen ei xarnu bi 
Kawe nga mboolem xarnu bi 
Jomb na mboolem xarnu bi 
Lut Bâmba bâjjob xarnu bi 
Di folli seef i xarnu bi 
Leeram ya dar na xarnu bi 
Seexal na mboolem xarnu bi 
Ba jot ei mbôot i xarnu bi 
Ba tê na nooni xarnu bi 
Moo nândaloon waa xarnu bi 
Du jéw du jânni xarnu bi 
Moo gén a wuuteek xarnu bi 
Faadiilu aj na xarnu bi 
Jikkoom ya waar na xarnu bi 
Dendam amul ei xarnu bi 
Mus la tawat ei xarnu bi 
Te du ko feg ei xarnu bi 
VVakkiirlu déddu xarnu bi 
Gahe na mboolem xarnu bi 
Du jaay du jandal xarnu bi 
Dellu si fii ei xarnu bi 
Moo gèn a wuuteek xarnu bi 
Cey Yâlla ! bâjjob xarnu bi 
Mooy génn gôor ei xarnu bi 
Di nig li des ei xarnu bi 
Xamul ku bon ei xarnu bi 
Kon du fa jug ei xarnu bi 
Ba def jumaa ei xarnu bi 
Ba Yâlla jox ko xarnu bi 
Gu jox tumam ba xarnu bi 



P a g e | 5 



Bâmbaay boroom «kun, fayakuu »! 
Baatin la daa fab di nu jôor 
Tarbiya, lay yarey goneem 
Diraaya, lay xamal goneem 
Cofeel gi, moo ma ko xamal 
Moo tax ba dôotu ma selavv 
Leeram gi, daal may tex-texaan 
Seex Bâmba, yaa di sun Imaam 
Sèrin si woon danoo texèm 
Ku leen faboon, teg ei balaas 
Xawsu ya, mooy séen Yilimaan 
Moo am "fasaahatu lisaan" 
Moo am "maxaarijul huruuf" 
Mooy "Muhjisaati adnaan" 
Tuubaa, heel na kuy muriid 
Jox naa ko fâww sama xol 
Bâmba, da ngay boroomi may 
Woyu nu ngir bégg i dèrèrm 
Yaw mi laggeeyal sa boroom 
Tâbbal nu "jannatul na'iim" 
Ridwaan tijjil nala, nga wéy 
Nopplu jil ea «llliyiin» 
{Ak Mursaliina'ak Lanbiyaa 
Yural sa punk, te dem fanaan 
{Alhamdulillaahi na ngéen; 
Yaw mi laggéeyal Mustafaa 
Matna xaliifatul xadiim 
Noppeek, goreek, tâllal ndijoor 
Taafeeri njool aaminata 
Yaa neex a way, te neex a taas 
Raayaw ngènéel wi yaako yor 
Mboolem sixaarun wa kibaar 
Robino yaangi'y walangaan 
Jumaa ji yaa ko taxawal 
Yaw la sulaymaan xamalon 
Daawuda Bâmba lay misaal 
Ndommoy ngénéel ya won ea maam 
Muriid yi jox nala'y Idaay 
Yâlla nangay muuram muriid 
"Allaahu dhoo-l-fadlil aziim" 
Mooy doomi "shamsun wa xamar" 
Saddiiti baayam lay royaat 
Mooy noobalub lislaam fi nun 
Ma wax la léf, ei ay jikkoom 
Dem na ba mâkkam jullikaay 
Taalif i baayam'ay wayam 
Yâlla na am lamuy mébét; 
Nan tang ahmadul amiin 
Baatin ba, jaaxal na'w kajoor 
Faj aajo, moo ei gén a gaaw 
Day way te jângulon haraf 
Fab na ea yaayam, yan yu diis 
San-san ba, lènde na ei moom 
Rijaal ya ,xam nan darajaam 
Yal nah ko may mbôoti lamiin 
Mbég maangi! teeru leen bashiir 
Moo am jalaal te am jamaal 
Taar ba ea yuusufal kariim 
Ca ag rawam, la daal di raw 
Sôobu na giirum tasawuu 
{ llmud Diraaya la jagoo 



Moo donn Ahmadu-I-Amiin 
Du mere nit, ba di ko dôor 
Tarqiya, mag ha won fa moom 
Inaaya, moodi ay jikkoom 
Xam-xam bi, raw na sama xel 
Cofeel gi, tee namaa nelaw 
Saa xol di dem, ba poroxaan 
Yaw la nu teg fa sunu maam 
Noo way ne heex, ba xerem 
Jél Bâmba, teg ea bee balaas 
Moo sâmmuwaanteek Alxuraan 
Laaya yi, moo xam seen eosaan 
Lâmmehu yaaram lan ko roof 
Yuh wâcce aaxirus samaan 
VVaylun, heel na kuy mariid 
Saabub ngènéelamay setal 
Te nun, nu def woroom i moy 
Mbâkke, danuy sâkku ngèrèm 
Ba am ngèrém "xayrul Xadiim" 
Ten dékk fa'ak sa yépp doom 
Jox nala njéndi yu la doy 
Yâlla gérém nala'ak «Lamiin» 
Ak taabi iina'ak lawliyaa 
Diggante kawsara'ak jinaan 
Di sant rabbal Aalamiin 
Bul fâtte, amdi Mustafaa 
Fees na plaa.s ba mat na doom 
La moome saalum ak kajoor 
Yaa donn njool aaminata 
Ngir xarnu bii, amoo fi maas 
Yaa teggi tuur ba, daw ba sar 
Yaa tax hu tâbbi ei'g saxaar 
Nuy naan ni kawsara'ak jinaan 
Yaa tee mu naaxsaay ni'w yoral 
Karyeer ba, doj ya ea deson 
"Bayti-I-Muqaddasi" la naal 
Ya sétu kokki aki ndaam 
Tubaab ya jox la'y midaay 
Te Yâlla booy, muuram mériid 
Kum jox ngènéej deefi la yéem 
Mbâkkeek, mbusôobe duh ko jar 
Leerug eosaan ga day royaat 
Mboolem shariif yi moo ei gén 
Lewet, woyof, ând'ak sagoom 
Haj na, siyaare ngén ji baay 
Moo donn duusi xam-xamam 
Ci nun, nu am li nuy mébét; 
Moom lanu may sirrul masuun 
Mootax hu lèm ko jammi biir 
Lum wax boroomam muni waaw 
Te mândaxaam du ea shuruf 
Te nduruwul boroomu tiis 
Jagle ga jiitu na'b juddoom 
Bu nee jalah, huy safi jaam 
Fegal ko ayu bépp noon 
Donoy bashiiran wa nadhiir 
Te xar kanam ga leer kamaal 
Ba buur ba fal ko def ko doom 
Fôore ya daa fireek a raw 
Ku ko rawon, neena la wif ! 
Mbirum 'lnaaya la lâkkoo 



Moo tax amul xejj ak i seen 
Mboolem jigéenam aku gôor 
Tasfiya, Mbèr yu deefi yéem 
VVilaaya, lay defal boroom 
Leeram gi, fees na sama xol 
Maa nguy wèréelu, ni gelaw 
May naan ba mândi, coroxaan 
Yaw la nu doyloo, ba fa saam 
Seex Bâmba, moo safon xorom 
Konte, mu wat séen i palaas 
Adiisi Yonen, ba rahaan 
Moo xam, la wâcce asamaan 
Mooy waykatub gén ji mbindéef 
Di rammu xeet wu jém jinaan 
Yal na nu Bâmba def muriid 
Terub mbalaan i sama xol 
Mootax nu sax ei di la woy 
Ca bis ba Yâlla di yèrèm 
VVâllil nu yaw ei sayjurôom 
VVuntu ya, yaa yor seeni doom 
VVaaju la soob mu daal di wéy 
Yonen gèrèm na la'ak heneen 
Jinne ya'ak Malaayika ya 
Nottil te lekk nag, te naan 
Doom a di baay kii du kaneen 
Ak doomi baayi Mustafaa 
Te amna xam-xam, ame koom 
Ku laaj, mu joxla lay sa muur 
Tuubaa di sun madiinata 
Li dale fii, ba weesu faas 
Ngir naaru gôor ak fasu par 
Ba wâcc Tuubaa ngén ji gaar 
Dôotu nu tâppaatuy sayaan 
Naalam wi/u yal nang ko matal 
Jumaa ja bayti tabaxoon 
VVuy ji boroomam ba kamaal 
Nga boole koo'k ngénéeli daam; 
Sultaan nga boole koo'k wilaay 
Bihaqi xaadirin muriid 
Faadilu mooy "fadlu hamiim" 
Moo nâmp yaari meeni ngor 
Nday jaa di xayru muhsinaat 
Donoy usaynu wal-Hasan 
Niru na baay ba, mat na doom 
Te èndiwul alal di jaay 
Moo naan ei géejug hikkamam 
Ci moom, te yal nan am i sét 
Xarbaax la feese, bani guun 
Soo ko gisee ma ngay bangeer 
Day fal di folli ei lu gaaw 
Mooman arab te man wolo 
Kuy rooti, moodi dex gu fees 
Mbér mu ko sôoru daal di luum 
Nérèm-nèrém, di safi mbaam 
Ku dégg haan, nani amiin 
Ku teeru naan, lekk ba suur 
Tem bari xam-xam am alaal 
Jigéen ja far tângook sagoom 
Musula jaar ei yéfi ndaw 
Moo raw ha xâllon moom a lef 
Nuurul wilaaya la sângoo 



Mooy yèrmândey waa xarnu bi 
Defar na léen ei xarnu bi 
Bah man a ând'ak xarnu bi 
Cofeel gu am ei xarnu bi 
Baawaan ei gaa yi xarnu bi 
Dôotu ma toog ei xarnu bi 
Di buusu gaa yi xarnu bi 
Rammu nu, nook waa xarnu bi 
Safaale gaa yi xarnu bi 
Mbâkke! du maasam xarnu bi 
Moo ko xamal waa xarnu bi 
Jèm si ei suusi xarnu bi 
Maay waykatam ei xarnu bi 
Tuubaa li ahli xarnu bi 
Neeleen "amiin" yéen xarnu bi 
Fôotal nu gâkki xarnu bi 
Ndaxte, nga jéggal xarnu bi 
Xeet wi newoon ei xarnu bi 
"Yawma yaquumu" xarnu bi 
Tijjil dugal waa xarnu bi 
Yaa ame eaabiy xarnu bi 
Ak xulafaa-uy xarnu bi 
Gèrèm nahook waa xarnu bi 
Jaajèf ! defar nga xarnu bi 
Man naa defar waa xarnu bi 
Noo ame bôot i xarnu bi 
Man naa musèl waa xarnu bi 
Te musla gântul xarnu bi 
Yaay weer wi tiim waa xarnu 
Yaw lahu jebbal xarnu bi 
Rawante wuh ei xarnu bi 
Noppal nga léen ei xarnu bi 
Jaajèf ! defar nga xarnu bi 
"Aamiina" war na xarnu bi 
Moom ngay defal waa xarnu bi 
Taaw ba defal ko waa xarnu bi 
...Rângoo, amoo ei xarnu bi 
Yaa man a tâggat xarnu bi 
Ndax Yâlla naatal xarnu bi 
Turam wi, doyna xarnu bi 
Mooy Bâmba tay ei xarnu bi 
Moo donn mbôoti xarnu bi 
Maay xaadamam ei xarnu bi 
Èmb na kersag xarnu bi 
Nawleem amul ei xarnu bi 
Sirroom ba, doyna xarnu bi 
Yu gén a gém waa xarnu bi 
Baay baa ko lèm ei xarnu bi 
Ni kuuy lu mat ei xarnu bi 
Matnaa ragal ei xarnu bi 
Jommal na mboolem xarnu bi 
Moo man a mândal xarnu bi 
Mbiram xajul ei xarnu bi 
Raamal ko war na xarnu bi 
Ndax Yâlla naatal xarnu bi 
Doo hâkk lèf ei xarnu bi 
Buurika fiika xarnu bi 
Manga'ak bashiirum xarnu bi 
Musula faale xarnu bi(âdduna) 
Sakkaa hi teewe xarnu bi 
Dendam amul ei xarnu bi 



I 6 



Durus ci téerey alxuraan 
Yal nafi/u sax, ba dégg maam 
Allaahu moodi jenn waay 
Booko gisee muy sâmmandaay 
Niroo doxiin, niroo waxiin 
Moodi wallax-njaanu jinaan 
Moo donn tab, ga woon ca moom 
Baatin ba, raw na saahiram 
Yal nah ko dolli ay muriid 
Nan naan ci Yâlla miy Samad 
Ci bôoti "qul huwa fadhliin" 
Te yokk Abdul Qaadiri 
Te yal na Ibraahima moom 
Mboolem hi dooni saalihii 
Dundak So'aybu ga'ak, alaal; 
Te maynu barke ak ridhaa 
Te boole luy taaw ak i naat 
Mboolem lu Sayxu Bâmba am 
Muusaa ka miy séen werekaan 
VVaykat yi buh yaboo ni xiim 
Ngir Abdu Mbâkkem soxna MBAY 
Saynabu Mbâkkem Absa njaay 
(Ma Abdu MBâkke mom Maam 
Maaram, mooy baayi Asta 
MBâkke, muy ndayi Absa Sekk mi 

Man léebu naa leen, kâll leen 
Woy naa ko Shéhru ramadaan 
Jullil ci ngén ji 'Adnaan; 



Mbaa muy julleek a jângi haan 
Te tol ni maam ahmadu daam 
Mooy jâpp doom, def ko ni baay 
Seex Bâmba, hoo niroo'b jataay 
Niroo jèmm'ak meloo'k defiin 
Bu léen ko xool bét i kanaan 
Moo donnn njâmbaar ga ca moom 
Day gaaw a soppi ay mbiram 
Te yalna raw pexem mériid 
Mu may Sérih Abdu Samad 
Sèrih bu mag bi gèn ci yéen 
Fii baatinin wa zhaahiri 
Def'ab xariit fa sun boroom 
Ci sowwu jant, mbaa feneen 
Ju bari jaa'ak, jam darajaal 
Te sol ngèrèm ci murtadhaa 
Gôor ak jigéen, ci benn baat 
Yal nahu gén te yokku ngém 
Moo léen di woy, di léen dagaan 
Maa war di xaadimul xadiim 
Ak Maaram mi hépp t]oy 
Ak Maaaram miy ngén ji baay 
Batay Zaynabu MBâkke mom 
Maam Maaram, mooy ndayu Ahmadu 
Zaynabu, baayi Absa Sekk ndayi 
Muusaa KA) 

Woy naa wolof, ba lâkk leen 
Mi Yâlla wâcce Alxuraan 
Muusaa, te haan ko; ba nu naan 



Yooyu la baaxoo, te ku haan... 
Te donn mbôot ya won ca daam 
Nu bokk bennu'b taxawaay 
Niroo yaram, niroo sewaay 
Buy ree nga waat ni du keneen 
Kahaan du tee béjjan a daan 
Séen baay a séddale'y jikkoom 
Mbir ma ca baayamay mbiram 
Te yalna mujj di'b fériid 
Te may Sérih Abdu Lahad 
Yâlla bu séeni barke neen 
Bijaahi baayu taahiri 
Ba jot ca bôot i turandôom 
Yâlla na saalihu di séen 
Yal na ko Seex Bâmba misaal 
Ba ku ko soob mu def qadhaa... 
Ndax Yâlla sun xarnu bi naat 
Kon, leenu bokk ame ndam 
Tey sant, tey tagg ak a haan 
Damay muriid, di jaam, di doom 
Mooy baayi-baayi sama nday 
Mooy baayi-baayi sama yaay 



Woy naa araab, ngir bégg ngéen 
Ngir bégg lépp lu ma haan 
Géwal bu jaaxlee war a haan 



Mu mayla léf ci xarnu bi 
Ndax Yâlla naatal xarnu bi 
Abdoo, di Bâmbam xarnu bi 
Niroo deret ci xarnu bi 
Bâmba'a héwaat ci xarnu bi 
Baayam a leeral xarnu bi 
Sédde ko lii ci xarnu bi 
Moo yor jaliili xarnu bi 
Ba tol ni gaayi xarnu bi 
Lu doy a doy waa xarnu bi 
Ndax Yâlla naatal xarnu bi 
Bam tol ni Jiilim xarnu bi 
Ndax Yâlla naatal xarnu bi 
Jant bu tiim waa xarnu bi 
Ci sun So'aybum xarnu bi 
Haajaatihii, ci xarnubi 
«Aaamiina» warna xarnu bi 
Te am ngérém ci xarnu bi 
Ndax yâlla naatal xarnu bi 
Te gén a bon ci xarnu bi 
Maa dikke nii ci xarnu bi 
Maa dambe yii ci xarnu bi 



Xam Bâmba, yeen waa xarnu 
Yâlla defal ko xarnu bi 
Ndax Yâlla naatal xarnu bi 



Aamiin ! Allaahumma salli * alaa sayyidinaa Muhammadin wa aalihii wa sahbihii wa xayra 
xadiimihii wa sallama tasliiman, 
Subhaana rabbika rabbil izzati ' ammaa yasifuun wa salaamun alal mursaliin 
wal hamdu lillaahi rabbil aalamiin, 



Aji Taalifji: Sêrih Muusaa KA VVerekaanu Bâmba, (Xéewalug Yâlla ak mbégteem ci séen kaw) 
Aji Bind ji: Abdu Xaadir GEY -Albadriyyu- mom Alaaji Sèrih GEY BADAR. 



Karmat: ÂqiSos ji (©) neel na Abdu Xaadir GEY, mu jagleele ko neel képp ku ko yittevvoo ci ag jâppandal (ci lu dul fay) ngir Yâlla ak 
laabireente. Ammaa nag môol, vvalla sotti ko ngir jaay mbaa lu ni mel neel na Aji-Sos ji vvaliif keneen, kon war na sâkkoos ci 
ndigalém. 



* * * * DIEUREUDIEUF SERIGNE ABDOU KHADRE GUEYE CI MBINDE M I * * * * 



